B 
1C O Cyrff Iechyd (Cymru) 
e 


Information Commissioner's Office 


Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 


Dogfen ddiffinio i Gyrff Iechyd yng Nghymru (gan 
gynnwys Byrddau Iechyd Lleol ac 
ymddiriedolaethau'r GIG) 


Mae'r canllawiau hyn wedi'u hysgrifennu i'w defnyddio gan Gyrff 
Iechyd yng Nghymru. Maen nhw'n rhoi enghreifftiau o'r mathau o 
wybodaeth y mae'r ICO yn disgwyl ichi eu darparu er mwyn 
cyflawni'ch ymrwymiadau o dan y cynllun cyhoeddi enghreifftiol. 


Byddai'r ICO yn disgwyl ichi drefnu bod yr wybodaeth yn y 
ddogfen ddiffinio hon ar gael oni bai: 


nad yw'r wybodaeth gennych; 

bod yr wybodaeth wedi'i hesemptio o dan un o esemptiadau 
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (Deddf 2000) neu un o 
eithriadau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR), 
neu y gwaherddir ei rhyddhau o dan statud arall (ee Rheoliad 
Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data); 

bod yr wybodaeth ar gael yn rhwydd ac yn gyhoeddus oddi ar 
wefan allanol. Efallai bod yr wybodaeth honno wedi'i darparu 
gennych chi neu ar eich rhan. Rhaid ichi ddarparu dolen 
uniongyrchol i'r wybodaeth honno; 

bod yr wybodaeth wedi'i harchifo, yn hen neu fel arall yn 
anhygyrch; neu 

y byddai paratoi'r deunydd i'w ryddhau fel rhan o'r drefn yn 
anymarferol neu'n ddwys o ran adnoddau. 


Os yw'r wybodaeth yn cael ei dal gan awdurdod cyhoeddus arall, 
dylech roi manylion ynghylch ble i'w chael. 


Nid yw'r canllawiau wedi'u bwriadu i roi rhestr gynhwysfawr o 
bopeth a ddylai gael ei gynnwys mewn cynllun cyhoeddi. Mae'r 
ymrwymiad cyfreithiol yn ymwneud â'r cynllun cyhoeddi 
enghreifftiol, a dylech geisio darparu cymaint o wybodaeth â 
phosibl fel rhan o'r drefn. 


Mae'r ICO yn cydnabod bod y ddogfen hon yn rhychwantu 

amrywiaeth o sefydliadau sy'n cyflawni swyddogaethau gwahanol. 
Fersiwn 4.0 1 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


Er hynny, bydd yr wybodaeth sydd ganddyn nhw yn dod o dan yr un 
penawdau. 


Mae'r ICO yn disgwyl ichi ddarparu o leiaf wybodaeth sy'n ofynnol o dan 
statudau neu gan Lywodraeth Cymru. 


Cyhoeddi setiau data i gael eu hailddefnyddio 


Yn rhinwedd eich swydd fel awdurdod cyhoeddus, mae'n rhaid ichi 
gyhoeddi o dan eich cynllun cyhoeddi unrhyw set ddata sydd gennych ac 
y gofynnwyd amdani, ynghyd ag unrhyw fersiynau wedi'u diweddaru, oni 
bai eich bod yn fodlon nad yw'n briodol gwneud hynny. Cyn belled ag y 
bo'n rhesymol ymarferol, rhaid ichi ei chyhoeddi ar ffurf electronig sy'n 
gallu cael ei hailddefnyddio. 


Os yw'r set ddata neu unrhyw ran ohoni yn waith hawlfraint perthnasol 
ac os chi yw'r unig berchennog, mae'n rhaid ichi drefnu ei bod ar gael i'w 
hailddefnyddio o dan delerau trwydded benodol. Nid yw setiau data y 
mae'r hawlfraint neu'r hawliau cronfa ddata ynddyn nhw yn perthyn i'r 
Goron yn weithiau hawlfraint perthnasol. 


Mae Cod Ymarfer Adran 45 2018 yn argymell y dylai awdurdodau 
cyhoeddus drefnu bod setiau data ar gael i'w hailddefnyddio o dan y 


Drwydded Llywodraeth Agored. 


Mae'r term “dataset” wedi'i ddiffinio yn adran 11(5) o Ddeddf 2000. Mae'r 
termau “relevant copyright work” a “specified licence” wedi'u diffinio yn 
adran 19(8) o Ddeddf 2000. Mae'r ICO wedi cyhoeddi canllawiau ar 
setiau data (adrannau 11, 19 a 45). Mae'r canllawiau hynny'n esbonio 


ystyr “not appropriate” a “capable of re-use. 


Fersiwn 4.0 2 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 
Cynllun cyhoeddi enghreifftiol 


Mae'r tabl isod yn nodi'r wybodaeth benodol y mae'r ICO yn disgwyl ichi 
ei chyhoeddi o dan bob un o'r saith dosbarth gwybodaeth a nodir yn y 
cynllun cyhoeddi enghreifftiol. 


Dosbarth 1 — Pwy ydyn ni a beth wnawn ni 


Gwybodaeth am y sefydliad, ei strwythurau, ei leoliadau a'i 
gysylltiadau. 


Yr wybodaeth yn y dosbarth hwn i fod yn wybodaeth gyfredol yn unig 
e Sut rydyn ni'n ffitio yn strwythur y GIG 


O gofio natur y GIG, rhowch wybodaeth sy'n esbonio sut mae'r 
sefydliad yn ffitio yn strwythur lleol a/neu genedlaethol y GIG. 
Rhowch amlinelliad yn ogystal â gwybodaeth fanwl am eich rôl a'ch 
cyfrifoldebau. 


e Strwythur y sefydliad 


Gwybodaeth am lywodraethiant corfforaethol gan gynnwys 
manylion aelodau'r bwrdd a phersonêl allweddol eraill. 
Cynhwyswch esboniad o'ch strwythur mewnol, sut mae'r strwythur 
yn cyd-berthyn i rolau a chyfrifoldebau a manylion unrhyw 
bwyllgor a/neu bartneriaeth. 


e. Adroddiadau ar y bwlch cyflog rhwng y rhyweddau 
Darllenwch ganllawiau'r Llywodraeth ar adroddiadau ar y bwlch cyflog 
rhwng y rhyweddau i weld pa wybodaeth y mae angen ichi ei 
chyhoeddi. Cyhoeddwch y data hwn yn flynyddol os yw nifer eich staff 
yn 250 neu fwy. 

e Amrywiaeth y gweithlu 
Cyhoeddwch fanylion am gyfansoddiad eich gweithlu. 

e Rhestrau o'r sefydliadau allweddol rydych chi'n 

gweithio mewn partneriaeth â nhw, a gwybodaeth 


amdanyn nhw 


Rhowch ddigon o fanylion i sicrhau bod yr wybodaeth yn ddigon i 
nodi'r berthynas rhyngoch chi a'r cyrff hyn. 


Fersiwn 4.0 3 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


e Cyfarfodydd â chwmnïau fferyllol a chyflenwyr 
meddygol eraill 


Cynhwyswch o leiaf enw'r cwmni, y dyddiad ac, os yw'n briodol, 
enw'r aelod(au) o'r staff a fu'n bresennol, ynghyd â syniad cyffredinol 
o gategori'r cyfarfod, er enghraifft marchnata neu hyrwyddo. Dylai 
enwau'r staff a fu'n bresennol gynnwys unrhyw uwch reolwyr ac 
unrhyw staff sydd â chymwysterau meddygol. 


e. Uwch staff ac aelodau'r bwrdd 


Rhowch enwau a chyfrifoldebau a manylion bywgraffyddol y rhai 
sy'n gwneud penderfyniadau strategol a gweithredol am eich 
darpariaeth 

gwasanaethau. Dim ond yn unol â GDPR y DU y dylech chi gyhoeddi 
manylion bywgraffyddol nad ydyn nhw'n gysylltiedig â gwaith. 


e. Lleoliad a manylion cysylltu'r holl adrannau 
sy'n wynebu'r cyhoedd 


Os oes modd, rhowch enwau'r cysylltiadau yn ychwanegol at rifau 
ffôn a chyfeiriadau ebost. 


Dosbarth 2 - Faint rydyn ni'n ei wario a sut 


Gwybodaeth ariannol ynghylch yr incwm a'r gwariant a ragwelir a'r 
incwm a'r gwariant gwirioneddol, caffael, contractau ac archwiliadau 
ariannol 


Trefnwch fod gwybodaeth ariannol ar gael am y flwyddyn ariannol 
bresennol a'r un flaenorol o leiaf, oni nodir yn wahanol. Rhowch yr 
wybodaeth hon yn ei chyfanrwydd ond hefyd, lle bo'n briodol, ar 
gyfer cyfarwyddiaethau neu adrannau fel unedau cost. 


e Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau ar 
amrywiannau 


Ar y cyd â chyfrifon blynyddol, rhowch wybodaeth ariannol sy'n 
ddigon manwl i ganiatâu i'r cyhoedd weld ble rydych chi'n gwario 
arian neu ble rydych chi'n bwriadu ei wario, a'r gwahaniaeth rhwng y 
ddau. 


Cyhoeddwch wybodaeth ariannol o leiaf bob blwyddyn ond, lle bo 
hynny'n ymarferol, darparwch adroddiadau ariannol bob hanner 
blwyddyn neu bob chwarter. Cynhwyswch gyllidebau refeniw a 
chyllidebau ar gyfer gwariant cyfalaf. 


Fersiwn 4.0 4 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


Rhowch fanylion eitemau gwariant dros £30,000, gan gynnwys 
gwybodaeth am gostau, cyflenwyr a thrafodiadau (misol). 


e Adroddiadau ar archwiliadau ariannol 
e. Rhaglen gyfalaf 
e Cynllun dirprwyo 


Trefnwch fod gwybodaeth ar gael am gynlluniau mawr ar gyfer 
gwariant cyfalaf gan gynnwys unrhyw gontractau partneriaeth 
cyhoeddus-preifat. 


e. Lwfansau a threuliau uwch staff ac aelodau'r bwrdd 


Rhowch fanylion y lwfansau a'r treuliau y gellir eu hysgwyddo neu 
eu hawlio. Cynhwyswch gyfanswm y lwfansau a'r treuliau a 
ysgwyddwyd gan aelodau unigol o'r uwch staff ac aelodau'r bwrdd 
rheoli neu a dalwyd iddyn nhw drwy gyfeirio at gategorïau. Lluniwch 
y categorïau hyn yn unol â'ch polisïau, eich arferion a'ch 
gweithdrefnau, a chynhwyswch deithio, cynhaliaeth a llety. 


e Cyflogau a strwythurau graddio'r staff 


Gallwch ddarparu hyn fel rhan o'ch strwythur sefydliadol. 
Cynhwyswch fanylion cyflogau'r staff uwch mewn bandiau o £5,000 
o leiaf. Yn achos pob swydd arall, nodwch lefelau'r tâl yn ôl ystod y 
cyflog 


Y “lluosrif tâl” - y gymhareb rhwng y cyflog uchaf sy'n cael ei dalu a 
chyflog cyfartalog canolrifol eich gweithlu cyfan. 


e Cyllid (gan gynnwys cronfeydd gwaddol a chronfeydd 
elusennol) 
e. Gweithdrefnau caffael a thendro 


Rhowch fanylion y gweithdrefnau a ddefnyddir i gaffael nwyddau a 
gwasanaethau. 


e. Manylion contractau sy'n cael eu tendro ar hyn o bryd 


Cynhwyswch o leiaf hysbysebion y contractau sydd ar gael i'w 
tendro'n gyhoeddus ar hyn o bryd. 


e Rhestr o gontractau a ddyfarnwyd a'u gwerth 
Yn gyffredinol, cyhoeddwch fanylion contractau a gwahoddiadau i 


dendro sy'n werth dros £25,000 yn unig, neu rhowch ddolen i'r 
wybodaeth hon ar wefan gaffael Llywodraeth Cymru. 


Fersiwn 4.0 5 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


Dosbarth 3 - Beth yw'n blaenoriaethau a sut rydyn 
ni'n dod ymlaen 


Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, 
arolygiadau ac adolygiadau 


Adroddiad blynyddol 

Cynllun busnes blynyddol, gan gynnwys comisiynu 
Targedau, nodau ac amcanion 

Fframwaith Safonau Iechyd a Gofal 

Dogfen Cyfeiriad Strategol (cynllun 5 mlynedd) 
Perfformiad yn erbyn targedau/ KPI/gwybodaeth rheoli 
perfformiad 

e. Adroddiadau ansawdd a diogelwch, gan gynnwys 
adroddiadau gan gyrff rheoleiddio (ee Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru) 

Datganiad Ansawdd Blynyddol 

Datganiad Llywodraethiant Blynyddol 

Adroddiadau Cyflog Cyfartal 

Adroddiad Egwyddorion ar Waith Caldicott (CPiP) 
Adroddiadau archwilwyr 

Archwiliadau clinigol 

Arolygon defnyddwyr gwasanaethau 

Cynllun Gwasanaethau Clinigol, os yw'n gymwys 
Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu (os oes un) 
Asesiadau o'r effaith ar ddiogelu data (ar ffurf lawn neu 
grynodeb) neu unrhyw asesiad effaith arall (ee Asesiadau 
o'r Effaith ar Iechyd a Diogelwch, Asesiadau o'r Effaith ar 
Gydraddoldeb etc), fel y bo'n briodol ac yn berthnasol 

e Llesiant 


Os yw'n gymwys i chi, cyhoeddwch eich amcanion llesiant, 
datganiad am eich amcanion llesiant ac adroddiad blynyddol ar y 
cynnydd a wnaed o ran cyflawni'r amcanion hynny, fel sy'n 
ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015. 


Fersiwn 4.0 6 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


Dosbarth 4 — Sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau 


Prosesau penderfynu a chofnodi penderfyniadau 


Trefnwch fod gwybodaeth yn y dosbarth hwn ar gael am o leiaf y 
flwyddyn bresennol a'r tair blaenorol. Os gallwch chi drefnu bod 
gwybodaeth ar gael am fwy o amser, eglurwch hyn mewn unrhyw 
ganllawiau y byddwch yn eu cynhyrchu. 


e. Papurau'r bwrdd - agenda, papurau ategol a chofnodion 


Cynhwyswch gofnodion y bwrdd, cofnodion o'r holl gyfarfodydd lefel 
uchel lle gwneir penderfyniadau ynghylch darparu gwasanaethau yn 
ogystal â dogfennau a phapurau ategol a drafodir yn y cyfarfodydd 
hyn. Peidiwch â chynnwys deunydd y bernir ei bod yn briodol ei 
esemptio rhag cael ei ddatgelu. 


e Strategaeth ymgysylltu â chleifion a'r cyhoedd 
e Ymgyngoriadau cyhoeddus (er enghraifft, ynghylch 
cau/amrywio gwasanaethau) 


Darparwch fanylion ymarferion ymgynghori a mynediad i'r papurau 
ymgynghori, neu wybodaeth am ble i gael y papurau. Cynhwyswch 
ganlyniadau ymarferion ymgynghori. 


e Canllawiau ar gyfathrebu mewnol a meini prawf a 
ddefnyddir ar gyfer gwneud penderfyniadau, hynny yw 
systemau'r broses a'r personêl allweddol 


Trefnwch fod cyfarwyddiadau, llawlyfrau a chanllawiau mewnol ar 
ymdrin â busnes yr awdurdod ar gael yn rhwydd, pan fyddai 
mynediad at yr wybodaeth honno'n helpu'r cyhoedd i ddeall sut 
mae penderfyniadau'n cael eu gwneud. Nid yw hyn yn cynnwys 
datgelu gwybodaeth a allai niweidio'ch gweithrediadau. 


Dosbarth 5 - Ein polisïau a'n gweithdrefnau 


Y protocolau, y polisïau a'r gweithdrefnau ysgrifenedig cyfredol ar 
gyfer cyflwyno'n gwasanaethau a gwireddu'n cyfrifoldebau 


Fersiwn 4.0 7 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


e Polisïau a gweithdrefnau ar gynnal busnes a 
darparu gwasanaethau 


Dylid cynnwys gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â cheisiadau am 
wybodaeth. 


e. Iechyd a Diogelwch 
e. Datganiad ar y Polisi Cyflogau 


Datganiad o'ch polisi a'ch gweithdrefnau ynghylch tâl, gan gynnwys 
eich dull o ymdrin ag unrhyw dâl sy'n gysylltiedig â pherfformiad ac o 
ddarparu cymorth i staff sydd â chyflogau is. 


e Polisïau a gweithdrefnau ar adnoddau dynol, gan 
gynnwys polisïau recriwtio a chyflogaeth 


Os yw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu fel rhan o'ch polisïau 
recriwtio, trefnwch fod manylion y swyddi gwag presennol ar gael yn 
rhwydd. 


e Polisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth 


Cynhwyswch weithdrefnau a chanllawiau ynglŷn â chydraddoldeb ac 
amrywiaeth. 


Cynhwyswch yn y dosbarth gwybodaeth hwn godau ymarfer, 
memoranda cyd-ddealltwriaeth, protocolau rhannu gwybodaeth a 
gwybodaeth debyg. Bydd nifer o bolisïau, er enghraifft cydraddoldeb 
ac amrywiaeth ac iechyd a diogelwch, yn ymwneud â darparu 
gwasanaethau a chyflogi staff. 


e Safonau'r Gymraeg 


Cynhwyswch fanylion am sut rydych yn cydymffurfio â gofynion 
Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a/neu Fesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. 


e. Cyfarwyddiadau / gweithdrefnau ariannol sefydlog 

e Rheolau sefydlog 

e Polisïau a gweithdrefnau Gwasanaeth i Gwsmeriaid 
a Chwynion 


Rhowch fanylion am safonau ar gyfer darparu gwasanaethau i'ch 
cwsmeriaid, gan gynnwys gweithdrefnau cwyno. Cynhwyswch 
weithdrefnau sy'n ymdrin â cheisiadau am wybodaeth a gweithredu'r 
cynllun cyhoeddi. 


Fersiwn 4.0 8 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


e Diogelu data / rheoli cofnodion / Gwarcheidwad 
Caldicott 


Cynhwyswch bolisïau diogelwch gwybodaeth, cynlluniau ffeiliau lefel 
uchel, cadw, dinistrio ac archifo cofnodion, polisïau diogelu data (gan 
gynnwys rhannu data a defnyddio CCTV) a chyfrinachedd cleifion. 


e Rheoli ystadau 
e Cyfundrefnau a pholisïau codi tâl 


Darparwch fanylion unrhyw gyfundrefnau statudol ar gyfer codi tâl. 
Fel rhan o'ch polisïau codi tâl, cynhwyswch daliadau a godir am 
wybodaeth rydych chi'n ei chyhoeddi fel rhan o'r drefn a nodwch yn 
glir pa gostau rydych chi'n eu hadennill, ar ba sail rydych chi'n 
gwneud hynny, a sut rydych chi'n eu cyfrifo. 


Os ydych yn codi ffi am drwyddedu ailddefnyddio setiau data, 
nodwch yn eich arweiniad i wybodaeth sut rydych chi'n cyfrifo hyn 
ac a ydych chi'n codi'r tâl o dan y Rheoliadau Ffioedd Ailddefnyddio 
ynteu o dan ddeddfwriaeth arall. Chewch chi ddim codi ffi 
ailddefnyddio os ydych yn trefnu bod y setiau data ar gael i'w 
hailddefnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored. 


Dosbarth 6 — Rhestrau a chofrestrau 


Cyhoeddwch wybodaeth a geir mewn rhestrau a chofrestrau sy'n cael 
eu cadw ar hyn o bryd yn unig. 


e Unrhyw wybodaeth y mae'n ofynnol yn gyfreithiol ar hyn 
o bryd ichi ei chadw mewn cofrestrau sydd ar gael i'r 
cyhoedd 

e. Rhestr o'r prif gontractwyr / cyflenwyr 

e Cofrestrau asedau 


Does dim rhaid ichi gyhoeddi'r holl fanylion o'r holl gofrestrau 
asedau. Er hynny, trefnwch fod lleoliad tir cyhoeddus ac asedau sy'n 
adeiladau a gwybodaeth am y nodweddion allweddol sydd fel arfer 
yn cael ei chofnodi ar gofrestr asedau ar gael, ynghyd â rhywfaint o 
wybodaeth arall o gofrestrau asedau cyfalaf. 


e Cofrestr asedau gwybodaeth neu'r tebyg 
Os ydych chi wedi paratoi cofrestr asedau gwybodaeth at ddibenion 


Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus 2015, 
cyhoeddwch ei chynnwys. 


Fersiwn 4.0 9 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


e CCTV 


Manylion lleoliadau unrhyw gamerâu gwyliadwriaeth CCTV agored 
sy'n cael eu gweithredu gennych chi neu ar eich rhan. Chi ddylai 
benderfynu ar lefel y manylion sy'n briodol. Gellid gwneud hyn fesul 
adeilad neu yn ôl lleoliadau daearyddol mwy cyffredinol e.e. codau 
post neu godau post rhannol, gan ddibynnu ar y materion diogelwch 
a godir. 


e. Unrhyw gofrestr o fuddiannau rydych chi'n ei chadw 

e Cofrestr o Roddion a Lletygarwch a ddarperir i aelodau'r 
Bwrdd ac uwch bersonêl 

e. Cofnod datgeliadau 


Os ydych yn cynhyrchu cofnod datgeliadau sy'n nodi'r wybodaeth a 
ddarperir mewn ymateb i geisiadau rhyddid gwybodaeth a 
cheisiadau'r EIR, trefnwch ei fod ar gael yn rhwydd. Cadwch 
gofnodion datgeliadau fel arfer da. 


Fersiwn 4.0 10 
20211029 


Cyrff Iechyd (Cymru) 


Dosbarth 7 - Y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig 


Gwybodaeth am y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys 
taflenni, canllawiau a newyddlenni. 


Yn gyffredinol, mae'r dosbarth hwn yn estyniad ar y dosbarth 
cyntaf o wybodaeth, 'Pwy ydyn ni a beth wnawn ni'. O dan y 
dosbarth hwn, gallwch fanylu ar y gwasanaethau a ddarperir 
gennych. Fel man cychwyn, rhowch restr neu restrau o'r 
gwasanaethau sy'n dod o fewn eich cyfrifoldeb sy'n gysylltiedig â 
manylion y gwasanaethau hynny. 


e Gwasanaethau clinigol a ddarperir a /neu a gomisiynir 

e Gwasanaethau anghlinigol 

e Gwasanaethau y mae gennych hawl i adennill ffi ar eu 
cyfer ynghyd â'r ffioedd hynny 

e. Taflenni gwybodaeth i gleifion a llyfrynnau a newyddlenni 
eraill 

e Sut i wneud cwyn; trefniadau Gweithio i Wella GIG Cymru 

e Cyngor a chanllawiau 

e Cyfathrebu corfforaethol a hysbysiadau i'r 
cyfryngau 


Fersiwn 4.0 11 
20211029 


